કક્ત ઈસુ ખ્રિસ્ત જ બચાવે છે 


અને તેણી એડ પુત્રને જન્મ આપશે, અને તમે તેનું નામ ઈસુ પાડશો: 
કારણ કે તે તેના લોકોને તેમના પાપોથી બચાવશે. મેથ્યુ 1:21 


કેમ કે ઈશ્વરે જગતને એટલો પ્રેમ કર્યો કે તેણે પોતાનો એકમાત્ર પુત્ર 
આપ્યો, જેથી જે કોઈ તેનામાં વિશ્વાસ ડરે તેનો નાશ ન થાય, પણ 
તેને અનંતજીવન મળે. યોહાન 3:16 


ઈસુએ તેને કહ્યું, હું માર્ગ, સત્ય અને જીવન છું: મારા દ્વારા સિવાય 
કોઈ પિંતા પાસે આવતું નથી. યોહાન 14:6 


અન્ય કોઈમાં પણ મુક્તિ નથી: કારણ કે સ્વર્ગની નીચે માણસોમાં 
બીજું કોઈ નામ આપવામાં આવ્યું નથી, જેના દ્વારા આપણે બચાવી 
શકાય. પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 4:12 


કેમ કે મેં સૌથી પહેલા તમને તે આપ્યું જે મને પણ મળ્યું કે શાસ્ત્રો 
પ્રમાણે ખ્રિસ્ત આપણાં પાપો માટે કેવી રીતે મરણ પામ્યા; અને તે કે 
તેને દડનાવવામાં આવ્યો હતો, અને તે શાસ્ત્રો અનુસાર ત્રીજા દિવસે 
ફકરી ઉઠ્યો હતો: 1 કોરીંથી 15:3-4 


જેમનામાં આપણે તેમના લોહી દ્વારા ઉછાર, પાપોની ક્ષમા, તેમની 
કુપાની સંપત્તિ અનુસાર; એફેસી 1:7 


ત્યાં ચાર સત્યો છે જે આપણે સંપૂર્ણ રીતે સમજવા જોઈએ: 
1. ભગવાન તમને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. 


તે ઈચ્છે છે કે તમે તેની સાથે સ્વર્ગમાં શાશ્વત જીવન મેળવો. 

કેમ કે ઈશ્વરે જગતને એટલો પ્રેમ કર્યો કે તેણે પોતાનો એકમાત્ર પુત્ર 
આપ્યો, જેથી જે કોઈ તેનામાં વિશ્વાસ ડરે તેનો નાશ ન થાય, પણ 
તેને અનંતજીવન મળે. યોહાન 3:16 


તે ઈચ્છે છે કે તમે તેની સાથે પુષ્ઠળ અને અર્થપૂર્ણ જીવન જીવો. 
ચોર નથી આવતો, પણ ચોરી કરવા, મારવા અને નાશ કરવા 
આવ્યો છું: હું આવ્યો છું જેથી તેઓને જીવન મળે, અને તેઓને તે 
વધુ પુષ્કળ મળે. જહોન 10:10 


આ હોવા છતાં, ધણા લોકો અર્થપૂર્ણ જીવનનો અનુભવ કરતા નથી 
અને તેઓને શાશ્ચત જીવન છે કે કેમ તેની ખાતરી નથી કારણ કે... 


2. માણસ કુદરત દ્વારા પાપી છે. તેથી જ તે ભગવાનથી અલગ છે. 


બધાએ પાપ કયું છે. _ 

કેમ કે બધાએ પાપ કયું છે, અને ઈશ્વરના મહિમાથી કમી આવી છે; 
રોમની 3:23 

પૈસાનો પ્રેમ એ બધી દુષ્ટતાનું મૂળ છે... 1 ટિમોથી 6:10 


પાપનું વેતન મૃત્યુ છે. 
કારણ કે પાપનું વેતન મૃત્યુ છે... રોમનો 6:23 


બાઇબલ મૃત્યુના બે પ્રકારનો ઉલ્લેખ કરે છે: 


* શારીરિક મૃત્યુ 
અને જેમ કે તે પુરુષો માટે એકવાર મૃત્યુ પામે છે, પરંતુ આ પછી 
ચુકાદો: હિબ્રૂ 9:27 


* આધ્યાત્મિક મૃત્યુ અથવા નરકમાં ભગવાનથી શાશ્વત અલગતા 
પરંતુ ભયભીત, અવિશ્વાસી, અને ધિંક્કારપાત્ર, અને ખૂનીઓ, અને 
વ્યભચારીઓ, અને જાદુગરો, અને મૂ્તિપૂજકો, અને બધા જૃઠાણાં, 
અગ્નિ અને ગંધકથી બળી રહેલા તળાવમાં તેમનો ભાગ હશે: જે 
બીજું મૃત્યુ છે. પ્રકટીકરણ 21:8 


જો માણસ તેના પાપને કારણે ભગવાનથી અલગ થઈ જાય, તો આ 
સમસ્યાનો ઉકેલ શું છે? અમે ઘણીવાર વિચારીએ છીએ કે ઉકેલો છે: 
ધર્મ, સારા કાયો અને સારી રીતભાત. 


પરંતુ ભગવાન તરફથી એક જ ઉપાય છે. 
3. ઈસુ ખ્રિસ્ત સ્વર્ગમાં જવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે. 
આ ભગવાનની ઘોષણા છે. 


ઈસુએ તેને કહ્યું, હું માર્ગ, સત્ય અને જીવન છું: મારા દ્વારા સિવાય 
કોઈ પિંતા પાસે આવતું નથી. યોહાન 14:6 


તેણે અમારા પાપોની સંપૂર્ણ સજા ચૂકવી. 

કેમૃ કે ખ્રિસ્તે પણ એક વખત પાપો માટે, ન્યાયી અન્યાયીઓ માટે સહન 
ક્યું છે, જેથી તે આપણને ભગવાન પાસે લાવે, દેહમાં મૃત્યુ પામેલા, પરંતુ 
આત્મા દ્વારા તેને ઝડપી કરવામાં આવે છે: 1 પીટર 3:18 

જેમનામાં આપણે તેમના લોહો દ્વારા ઉછાર, પાપોની ક્ષમા, તેમની 
કુપાની સંપત્તિ અનુસાર; એફેસી 1:7 


તેની પાસે શાશ્ચત જીવનનું વચન છે. 

જે પુત્ર પર વિશ્ચાસ ડરે છે તેની પાસે હંમેશ માટેનું જીવન છે: અને જે પુત્ર 
પર વિશ્વાસ નથી કરતો તે જીવન જોશે નહિ; પરંતુ ભગવાનનો કોપ તેના 
પર રહે છે. યોહાન 3:36 

કારણ કે પાપનું વેતન મૃત્યુ છે; પરંતુ ભગવાનની ભેટ આપણા પ્રભુ ઈસુ 
ખ્રિસ્ત દ્વારા શાશ્વત જીવન છે. રોમનો 6:23 


4. નુ સાચવવા માટે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ રાખવાની 
જરૂર છે. 


ન ઇસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ દ્વારા ભગવાનની ડુપાને 
કારણે છે. 

કારણ કે કૃપાથી તમે વિશ્વાસ દ્વારા બચાવ્યા છો; અને તે તમારાથી 
નથી: તે ભગવાનની ભેટ છે: કાર્યોથી નહીં, જેથી કોઈ વ્યક્તિ બડાઇ 
ન ડરે. એફેસી 2:8-9 


કેમ કે જે કોઈ પ્રભુના નામને બોલાવશે તેનો ઉછટાર થશે. રોમનો 
10:13 


પાપીની પ્રાર્થના 


વિશ્વાસ સાથે આ પ્રાર્થના કરો: 

પ્રભુ ઈસુ, મને પ્રેમ કરવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. હું કબૂલ 
કરું છું કે હું પાપી | અને હું તમારી ક્ષમા માટે પૂછું છું. મારા બધા 
પાપો માટે ચૂકવણી કરવા માટે ક્રોસ પર તમારા મૃત્યુ, ધડન અને 
પુનરુત્થાન માટે તમારો આભાર. હું તમને મારા ભગવાન અને 
તારણહાર તરીકે વિશ્વાસ કરું છું. હું શાશ્વત જીવનની તમારી ભેટ 
સ્વીકારું છું અને હું મારું જીવન તમને સમર્પિત કરું છું. તમારી બધી 
આજ્ઞાઓનું પાલન કરવામાં અને તમારી દૃષ્માં પ્રસન્ન રહેવામાં મને 
મદદ કરો. આમેન. 


જો તમે ઇસુ ખ્રિસ્તમાં ભરોસો રાખ્યો હોય, તો નીચેની બાબતો તમારી 
સાથે થઈ છે: 


* હવે, તમારી પાસે ભગવાન સાથે શાશ્વત જીવન છે. 

અને મને મોકલનારની આ ઈચ્છા છે, કે દરેક જે પુત્રને જુએ છે અને તેના 
પર વિશ્વાસ ડરે છે તેને અનંતજીવન મળે છે: અને હું તેને છેલ્લા દિવસે 
સજીવન કરીશ. યોહાન ૬:૪૦. 


* તમારા બધા પાપો ક્વવામાં આવ્યા છે અને માડ કરવામાં આવ્યા છે. 
(ભૂતકાળ, વતંમાન, ભ વિષ્ય). 

પણ આ માણસે, પાપો માટે એક જ બલિદાન અર્પણ કર્યા પછી, તે 
ઈશ્વરના જમણે હાથે બેઠો; હિબ્રૂ 10:12 


* તમે ઈશ્વરની નજરમાં એક નવી રચના છો. તે તમારા નવા જીવનની શરૂઆત છે. 
તેથી જો કોઈ વ્યક્તિ ખ્રિસ્તમાં છે, તો તે એક નવું પ્રાણી છે: જૂની વસ્તુઓ જતી 
રહી છે; જુઓ, બધી વસ્તુઓ નવી બની ગઈ છે. 2 કોરીંથી 5:17 


* તમે ઈશ્વરના બાળક બન્યા. 
પરંતુ જેટલા લોકોએ તેને સ્વીકાર્યો, તેઓને તેણે ભગવાનના પુત્રો બનવાની શક્તિ 
આપી, તેમના નામ પર વિશ્વાસ કરનારાઓને પણ: જહોન 1:12 


સારા કાર્યો એ આપણા માટે બચવાનો માર્ગ નથી, પરંતુ આપણા મુક્તિનો પુરાવો 
અથવા ફળ છે. 

કેમ કે આપણે તેની કારીગરી છીએ, જે સારા કાર્યા કરવા માટે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં 
બનાવવામાં આવ્યા છે, જે ઈશ્વરે અગાઉથી જ નક્કી કયું છે કે આપણે તેમાં ચાલવું 
જોઈએ. એકેસી 2:10 


ભગવાન તારું ભલુ ડરે! 


